Reprint from Freyr 11, 1964 
Sérprentun ur Frey 


INGVI PORSTEINSSON 


PLONTUVAL SAUDFJAR 


RANNSOKNIR A AFRETTALONDUM 


Studies on the Plant Preference of Sheep 
in the Highlands of Iceland 


With English Summary 


Atvinnudeild Haskdlans 
Landbunadardeild 


University Research Institute 
Reykjavik, Iceland 


POLAR 
PAM 

3436 
POLARPAM 


INNGANGUR 


Sidan 1960 hefur verid rannsakad nokkud 4 vegum Bunavdardeildar, hvern- 
ig plontuvali saudfjar 4 uthagabeit er vari. Hafa slikar rannsdknir einkum 
veriO gerdar i sambandi vid aburdartilraunir 4 Mosfellsheidi og grédurkorta- 
gero 4 Sudurlandi. 

Ymsar adferdir eru fyrir hendi til slikra rannsdékna, en su, sem hér hefur 
verid notud, leidir i ljés, hve margar plontur eru bitnar af hverri tegund, 
en ekki pad magn, sem fjarlegt er med beitinni. { vor er etlunin ad hefja 
vidtekar rannsoknir a4 pessu atridi, og verda ba notadar adrar og nakvemari 
adferdir. 

Pessar rannsoknir voru yfirleitt framkvamdar i agust—september og ma 
segja, ad nidurstddur peirra eigi adeins vid um pléntuval sidari hluta sum- 
ars, en eins og sidar greinir hefur beitartiminn mikil ahrif 4 plontuvalid. 


ERLENDAR RANNSOKNIR 


Hér verda adeins talin upp nokkur atridi, sem erlendar rannsdéknir a 
plontuvali bufjar hafa leitt i 1j6s og ma sja, ad per koma ad morgu leyti vel 
heim vid bad, sem menn pekkja hér af eigin reynslu. 

Pléntuval er breytilegt eftir tegund bufjar; saudfé velur t. d. ekki ad dllu 
leyti s6mu tegundir plantna og nautgripir og hross. Af bessum ors6kum er 
pad betra, ad grddurinn sé bitinn af fleiri en einni tegund bufjar; nytingin 
verdur jafnari. 

Eldri dyr eru a6 jafnadi vandlatari i plontuvali en yngri, og mett dyr eru 
vandlatari en svOng. Sé negur og gédur beitargrédur fyrir hendi, eru dyrin 
vandlatari en a lélegu beitilandi, og bar sem ur litlu er ad velja, bita pau 
tegundir, sem bau myndu ella ekki lita vid. 

Mikill munur er 4 lostetni tegunda og jafnvel afbrigda s6mu tegunda. 
bessi munur getur orsakazt af vaxtarlagi eda ytri gerd plantnanna: Bladrikar 
tegundir eru ad 6dru jofnu eftirséttari en blaOsnauSar og sténgulrikar, plént- 


3 
‘BOREAL INSTITUT 
LIBRARY. 


ur med hérd og hrjuf, eda nallaga bl6d eru ekki taldar eftirséttar og a8 sjalf- 
ségdu enn sidur plontur med brennihar eda pyrna. En oftar stafar munur 4 
lostetni tegunda af breytileika i efnainnihaldi pbeirra, bedi hvad vardar 
magn efnanna og meltanleika. 

Me@ vaxandi proskastigi plantnanna laekkar innihald peirra af flestum efn- 
um 6drum en tréni, meltanleiki efnanna og jafnframt lostetni plantnanna 
minnkar. Med pvi ad hindra, ad plénturnar ofproskist er unnt ad koma i 
veg fyrir lekkandi beitargildi peirra, og bad er einmitt megintilgangurinn 
med skipulagdri beit. Nokkud er breytilegt eftir tegundum, hve miki6d og hve 
6rt beitargildi plantnanna lekkar bannig. Samkvemt pbvi hafa sumar tegund- 
ir mest gildi fyrir sumarbeit, en adrar fyrir haust-, vetrar- eSa vorbeit. 

bess ma ad lokum geta, a lostatni og nyting plantna er mjég had vaxtar- 
skilyrSum. Hun er meiri 4 frj6sbmum jardvegi en snaudum. Votlendisgrédur 
er yfirleitt minna eftirséttur en grédur 4 purrlendi af ymsum orsékum, sem 
hér verda ekki raktar, skuggaplontur eru dlostztari en ber, sem vaxa i gddri 
birtu. Afbragds beitarpléntur geta verid ébitnar med dllu, og bar med gagns- 
lausar fyrir buféd, ef ber vaxa t. d. innan um lyng og runna, par sem skepn- 
urnar na illa til peirra. 


Grés, grasses 
———-- Halfgrés, sedges 
—x—x—-x— Tvikimblodungar, herbs 
’ BS oe sa —-— Smdrunnar, dwarf shrubs 
—n—i—"— Mosi, moss 


ON 20N 40N 40N 60N kg/ha 
OP905 20P205 20P9205 40P905 40P905 


Mynd 1. Ahrif tveggja dra Aburdarnotkunar 4 grodurfar 4 Mosfellsheidi. 


Fig. 1. Effects of two years fertilization on the botanical composition at Mosfellsheidi. 


NIDURSTODUR 


Mosfellsheroi 

Undanfarin prju ar hefur stadid yfir tilraun 4 Mosfellsheidi med vaxandi 
magn af aburoi i peim tilgangi ad kanna ahrif dburdarins 4 grédurfar og upp- 
skerumagn. Tilraunin er 4 dgirtu landi og hefur pvi jafnframt verid melt 
arlega hvada tegundir plantna veru bitnar. Grddurfar tilraunalandsins er 
synt 4 mynd I, bedi éaborid og eftir aburdarnotkun i tv6 ar. 

Grddurlendid d6aborid er mjég ryrt. Bl6mgrddur er mjég gisinn, og mosinn 
einn bekur ner helming af yfirbordi landsins. Rikjandi tegundir blémplantna 
eru grés og smarunnar.*) Par sem borid hefur verid 4, hefur gréddurinn pétzt, 
eins og minnkandi hlutdeild mosa synir, og grésin hafa aukizt, en yfirleitt 
hefur dregid ur hlutdeild annarra tegunda. 

Pratt fyrir ryrd grddurlendisins eru i pvi flestar ber tegundir plantna, sem 
algengastar eru { islenzku molendi, og eru ber taldar upp hér ad nedan. 


Sef og halfgrés: Gros: 
Axhera Bugdupuntur 
Méasef Halingresi 
Stinnastér Ilmreyr 
Vallhzra Reyrgresi 
Pursaskegg Snarrot 
Saudvingull 
Tunvingull 
Smarunnar: Tvikimblodungar: 
Beitilyng Bldédberg 
Blaberjalyng Brjostagras 
Grasvidir Gulmaéra 
Gravioir Hvitmaédra 
Gulvidir Kornstra 
Holtasoley Krossmao6ra 
Krekilyng Lambagras 
Sortulyng Ljonslappi 
Tunsura 


{ téflu 1 og mynd 2 eru syndar nidurstédur af melingum 4 plontuvali saud- 
fjar 4 Mosfellsheidi arin 1961-1963. Télurnar eru meSaltal pessara ara og 
syna, hve morg prosent eru bitin af hverjum fyrrnefndra pléntuflokka og af 
stinnastor sérstaklega. Ennfremur synir taflan dbur@arlidi tilraunarinnar. 


ea te Se ee 


*) Sambheiti fyrir lyng- og runnategundir. 


Tafla 1. Pléntuval saudfjar a Mosfellsheroi 1961—1963 
Table 1. Plant preference of sheep at Mosfellsheidi 1961—1963 


Aburdur, kg/ha % bitid 
Fertilizer grazed 
N P,05 Gros Stinna- Sef og Tvikimbl. Smarunnar 
stor pursaskegg jurtir 
Grasses Car. Big. Sedges Forbs Dwarf shrubs 
0 0 9.1 Vale 2.0 W) 0 
20 20 28.9 rAd bys 202 one ees 
40 20 35.0 43.3 92 0 3.6 
60 40 38.8 49.8 15.7 0 ray 4 
60 40 40-5 50.5 157, 1.0 4.5 


{ ljés kemur, a3 gros og stinnastér eru langmest bitin 6ll arin, og einkum 
tunvingull og halingresi af grosunum. Af tegundum i flokknum ,,sef og bursa- 
skege“‘ er mun minna bitid og adeins axhera og médasef. Tvikimblada jurtir 
og smarunnar eru ner ekkert bitin. 

Tafla 1 og mynd 2 syna ennfremur, a3 af beim reitum, sem ekki var borid 
A, er litid bitid, jafnvel af eftirséttustu tegundunum. En vid aburdinn eykst 
beitin a grdsunum, stinnast6r, axheru og modasefi mjog og bvi meira, sem 
meira er borid 4. A ddbornu reitunum eru pannig adeins bitin um 9 prdsent 
af grosum, 13 prosent af stinnast6r og 2 prdésent af axhzru og moasefi, en um 
46,51 og 20 présent af ssmu tegundum, bar sem mest var borid 4. 

bess er adur getid, ad aburdur jok adeins hlutdeild grasa i grd0- 
urlendinu, en ekki annarra tegunda. Af pessu er ljdést, ad lostetni einstakra 
tegunda getur aukizt vid aburd, enda pdtt hann auki ekki vOxt beirra. En pad 
ber ad hafa i huga, a8 vid aukna lostetni og beit 4 einni tegund getur beit 
Olostetari tegunda aukizt vegna bess, hve tegundirnar eru oft bétt saman. 

ber tegundir tvikimblada jurta, sem eru i tilraunalandinu, eru mjég lag- 
vaxnar og vaxa oft undir smarunnagrdédrinum pbannig ad saudfé ner illa til 
peirra. betta, fremur en dlostetni, getur verid orsdk bess, hve litid pessar 
tegundir eru bitnar, enda er vitad, aS margar tegundir tvikimblada jurta eru 
mjog eftirséttar af saudfé. 


Biskupstungna- og Landmannaafréttir. 


Sumarid 1961 og 1962 var kortlagdur og rannsakadSur grédur ofantaldra 
tveggja afrétta { pvi skyni ad akvarda beitarbol peirra. Var ba rannsaka®, 
hvernig plontuvali saudfjarins veri hattad i sex af algengustu gréddurhverfum 
afréttanna. Grédurhverfin eru nefnd eftir beim 2—3 tegundum plantna, sem 
mest er af, en ad auki vex ad sjalfsogdu i beim fjéldi annarra tegunda. f pess- 
um sex grdédurhverfum voru pannig allar ber tegundir plantna, sem voru 4 
Mosfellsheidi og a® auki eftirtaldar; Légresi, skridlingresi, vegarfi, vallelft- 
ing og fjalldrapi. 


6 


ld 


Melingar voru endurteknar tv6 ar 4 s6mu grdédurhverfum 4 badum afrétt- 
um, og eru nidurst6durnar i téflu 2 bvi medalt6l margra melinga. 


Tafla 2. Pléntuval saudfjdr 4 Biskupstungna- og Landmannaafréttum 
1961—1962: 
Table. 2. Plant preference of sheep at Biskupstungna and Landmanna afréttir 1961—1962. 
% bitid, grazed 


Grddurhverfi Gros Stinna- Sef, p.skegg, Tvikimbl. Sma- 
stor elfting  jurtir runnar 
Plant comm. Grasses Car. Big. Sedges Forbs Dwarf shr. 
Mosabemba med smarunnum ........ 19.6 ei ba 13.6 0 i 
Mosabemba me® grosum ................ 3.1 ey hes 0 0 
PES ASKEOOSIION co ocacccsoitscvcesesnceecnceess ‘ali Sao (ees ear es 0 
Moasef med smarunnunm ................ ce 7.0 el 0 0 
co LCG. Ses ae ai ee 74.2 Be 66.7 52.9 0 0 
Fjalldrapi — pursaskegg — gros... 8.0 45.6 TO 2.3 0.6 


bessar nidurst6dur eru i meginatridum samhljéda beim, sem fengust 4 Mos- 
fellsheidi. Stinnastér og grés eru langmest bitin i d6llum grédurhverfum. f 


Gros, grasses 
Stinnastor, 
. ee yy Side lt Carex Bigelowii 
%  Bitid, grazed | eae SAAT ae Mebaebes 
5) " ; te ae 
4 A 
5. 3 


ON 20N . 40N 40N 60N = kg/ha 
OP205 20P20s 20P205 40P 505 40P,0. 


Mynd 2. Ahrif aburdarnotkunar 4 pléntuval saudfjar 4 Mosfellsheidi. 


Fig. 2. Effects of fertilization on the plant preference of sheep on Mosfellsheidi. 


egraslendinu eru p6é einnig bitin um 30 prdsent af vallelftingu, i mosabemb- 
unni um 14 prdésent af mdasefi og um 13 prodsent af pursaskeggi i pursaskeggs- 
moanum. 

Einnig hér kemur i ljés, a3 tvikimblada jurtir og smarunnar eru ner ekkert 
bitin. Af hinum fyrrnefndu er krossmadra litid eitt bitin og grasvidir af hin- 
um sidarnefndu. 

bad skal enn tekid fram, ad tolurnar takna hve mikid (margar pléntur) er 
bitid af hverri tegund midad vid hlutdeild hennar i grodurhverfinu. Veri 
midad vid, hve mikid tegundin er bitin af dllum grddri, veru t. d. i ofan- 
greindum nidurst6dum bitin um 19 prdsent af grosum i graslendinu, adeins 
1.5 prdsent af stinnast6r og 7.5 prosent af vallelftingu vegna bess hve litil 
hlutdeild pbeirra i grédurhverfinu er. 


PLONTUVALID OG {SLENZK BEITILOND 


ber rannsoknir, sem hér hefur verid fjallaS um, eru byrjunarrannsoknir, 
en samt ma draga af beim mikilsverdar alyktanir. ber eru gerdar 4 algenig- 
um grddurhverfum, bar sem koma fyrir flestar ber tegundir plantna, sem 
algengastar eru i burrlendum uthaga. Per eru endurteknar 4 sOmu grddur- 
hverfum tvo6 til prju ar i 163, og loks gefa per évenju likar nidurstédur. f 
stuttu mali eru per 4 bann veg, a stinnastor og grés eru langmest bitin f 
dllum grdédurhverfum, hvort sem pessar tegundir eru rikjandi i grédurfari 
eda ekki. bursaskegg, moasef og herur eru yfirleitt mun minna bitnar, og trja- 
kenndur grodur og ber smavoxnu tegundir tvikimblada jurta, sem um var 
ad reda, eru ner ekkert bitnar. Vallelfting er mikid bitin. Aburdur j6k mjég 
lostetni grasa, stinnastarar og fleiri tegunda, en hafdi ekki i for med sér 
aukna beit 4 tvikimblada jurtum og smarunnum. 

Enda pott pessar rannsdknir séu adeins gerdar sidari hluta sumars, er 
asteda til ad etla, ad nidurstodur peirra hafi gildi mikinn hluta sumarsins. 
Og sé svo, eru ber i 6samremi vid eldri skodanir manna a plontuvali saud- 
far. bannig var yfirleitt talid, ad kvistgr6dur hefdi miki6 gildi fyrir beit, enda 
bera nofn margra slikra tegunda pessu gloggt vitni (beitilyng, smj6rlauf). Er- 
lendis er hins vegar talid, aS 4 sumrin sé jurtkenndur grddur, einkum gros, 
eftirséttastur, en seint a haustin, veturna og eitthvad fram 4 vor séu ymsar 
tegundir smarunna meira bitnar. Trjdkenndur grodur heldur betur nzringar- 
gildi sinu 4 veturna, bar sem forSaneringin flytzt ekki eins mikid nidur i ret- 
urnar og hja jurtunum, og hann stendur betur upp ur snj6. 

Sennilega er bvi einnig bannig varid hér, ad vissar tegundir smarunna eru 
beztu beitarpl6nturnar 4 veturna, bdtt per séu jafn litid bitnar 4 sumrin og 
raun ber vitni. Og samkvemt pessu er sumarbeitiland pvi betra, sem meira 
er i bvi af grésum og stinnast6r, fyrst og fremst, en minna af smdrunnum. 


8 


betta gefur tilefni til nokkurrar umhugsunar um, hvert sé gildi islenzkra 
uthaga fyrir sumarbeit. 

Um votlendid verdur ekki fjélyrt hér, enda fjélludu umreddar rannsdknir 
ekki um notagildi peirra. En pad er alkunna, a6 votlendisgrédur nytist yfir- 
leitt mjég illa og fast vart bot 4 bvi nema med framreslu og peirri grédurfars- 
breytingu, sem fylgir i kj6lfar hennar. 

Enda pott ekki hafi verid framkvemd heildarrannsoékn 4 grédurfari lands- 
ins er begar ljést, ad 4 purrlendi er hlutfallslega litiS um grdédurlendi med 
eftirséttustu beitarplontunum rikjandi. Graslendi er taplega annars stadar en 
a areyrum og skridum, og stinnastaramoéar eru ekki vidattumiklir. Mdlendi er 
langalgengasta purrlendid og 4 pvi er yfirleitt rikjandi annad hvort trja- 
kenndur grodur, moasef eda bursaskegg eda einfaldlega mosabemba. 

Undanfarin ar hefur, 4 vegum Bunadardeildar, verid unnid ad pvi ad 
kortleggja og rannsaka grodur afrétta i pvi skyni ad akvarda beitarpol peirra. 
Hafa nu ner allir afréttir sunnanlands verid kortlagdir 4 pennan hatt, eda 
um 10.000 km?. A pessu svedi hefur grédur verid flokkadur i 60 mismunandi 
grddurhverfi eftir rikjandi tegundum plantna, og gefur bad hugmynd um 
fjélbreytni grdédursins. 

{ t6flu 3 eru dregnar saman nidurstédur pessara melinga 4 Biskupstungna-, 
Gnupverja- og Landmannaafréttum til bess a6 syna skiptingu grédurlenda 
par i gréfum drattum. Oll grédurhverfi, sem teljast til kvistlendis, votlendis, 
mosabembu, snjéddelda og nygreda eru dregin saman, en synd sérstaklega 
grodurhverfi, sem gros, stinnast6r, bursaskegg og moasef eru rikjandi i. T6l- 
urnar takna prosent af grénu landi. 


Tafla 3. Skipting grodurlenda a Biskupstungna-, Gnupverja- og 
Landmannaafréttum (%). 
Table 3. Distribution of plant communities on three highland commons in S.-Iceland (%). 


Grddurlendi Biskupst.afr. Gnupv.afr. Landm.afr. 
Plant comm. 

CSIP CTOSSIQTIC, 2. ce cc eats eure obs 3 2 6 
Stinnastararmoi, Car. Bigelowii heath ...... ] 4 4 
Moasefsmoi, Junc. trifidus heath ........... 1 4 9 
ievistiend:, Dwarf shrub heath. 2.0.00... 48 20 3 
MN CL Ne ae Si ioe Se a ae ane ee Ey 32 3 
Osa emia MOSS. HOME iii iw a oe wos en acl ZI 38 71 
Snjédeldir og nygredur, Snowpatches ...... 9 4 


Taflan synir, ad 4 pessum afréttum er litid um grdédurhverfi meO eftirsétt- 
ustu beitarpléntunum, grésum og stinnastér, rikjandi. A Biskupstungnaafrétti 
eru slik grédurhverfi um 4 prosent af dllu gronu landi, 4 Gnupverjaafrétti um 
6 présent og 4 Landmannaafrétti um 10 prdésent. Mest er af kvistlendi, vot- 


9 


lendi eda mosabembu med miklu lexgra beitargildi. AS visu eru i peim eftir- 
sottar beitarploéntur, en per eru strjalar og oft illa nytanlegar vegna bess, 
hve samofnar per eru lélegum beitargrédri. Samkvemt pessu verdur ad 
alykta, ad afréttirnir prir hafi lagt beitargildi. 

Enda bott endanlegar nidurst6dur liggi ekki enn fyrir um aOra afrétti 4 
Sudurlandi er synt, aS ber verda med svipudu snidi. 

Hér skal ekki fj6lyrt um orsakir bess, aS grédurfarid er med pessum heetti. 
Sums staSar er um hid edlilega grédurfar ad reda, en ekki er dsennilegt, ad 
vida sé um afleidingar beitar ad reda. Hofleg beit er ekki skadleg, en sé geng- 
i of nerri grodrinum, hverfa beztu beitarplénturnar ur grédurlendinu, en 
adrar lélegri verda rikjandi. Aget demi um betta eru ymsar hdvaxnar blém- 
jurtir, t. d. blagresi, sem prifast ekki vid beit og vaxa teplega nema 4 fridudu 
jandi. Ad visu er grasgréddur ekki svo vidkvemur, en hann bolir samt ekki 
étakmarkada beit, og pad er ekki edlilegt, hve litid er af honum hér 4 landi. 

Vidtekari rannsoknir eiga ventanlega eftir ad leida i 1jés meiri fj6lbreytni 
i plontuvali saudfjar en hingad til hefur komid fram, m. a. eitthvad meiri 
nytingu lyngs og runna. En ekki er dsennilegt, aS ber eigi einnig eftir ad 
syna, ad islenzk grédurlendi séu vida lélegri til beitar en talid hefur verid. 


SUMMARY 


The paper deals with preliminary studies on the plant selection of sheep on summer 
grazing on three common rangelands in the highlands of Iceland: Mosfellsheidi, Biskups- 
tungna- and Landmannaafréttir. The studies were done on a variety of dryland plant socie- 
ties, both fertilized and unfertilized which differ greatly in botanical composition. However 
they cover the most common species found on freely drained soils in Iceland. — 

The results, which are shown in tables 1 and 2 and figure 2, express the number of 
grazed plants of each species in percent of all plants of that species in the study plots as 
measured by the Point-frame method, 

The results show that the different species of grasses (Festuca, Agrostis and Poa sp.) and 
Carex-Bigelowii had the highest palatability in all the plant societies studied. Forbs and 
woody plants had very low palatability, and other species were also of minor importance 
as long as grasses and Carex Bigelowii were available. It is suggested that the low palat- 
ability of forbs found in open rangelands is primarily due to their low growth form, which 
makes them poorly accessible to livestock. 

Fertilization of freely drained rangelands generally results in an increase in the density 
of grasses and a corresponding decrease in other species (Fig. 1), On the other hand it greatly 
increases the palatability of most herbs (Fig. 2), 

Vegetational mapping of the highland ranges in South-Iceland has revealed (table 3) that 
plant societies dominated by species which are most palatable to sheep on summer grazing 
are very uncommon. These areas are only grazed in the summer and the possibility that this 
is partly a result of prolonged overgrazing is discussed. 


10 


89999 
Pam:59 
THOR 9 * 795-5: (*35) 


FP ar ENSSON: Ingvi 

: 
afrettaloniim’ audt jar Pannsoknip ; 
seit es = Studies On the ; 


Borrower's Name 


Date Due 


eee 
== 
eee 
i“ eas 
Seer 


99s939 Pam:599.735.5: (*35) 
THOR 


~THORSTEINSSON, Ingvi 

Plontuval saudf jar rannsoknir a 
afrettalondum = Studies on the 
oes 


Boreal Institute for Northern 
Studiés Library 

CW 401 Bio Sci Bldg 

The University of Alberta 

Edmonton, AB Canada T6G 2E9 


of pra Library 


